cynghorau ac ysgolion 
yn haeddu codiad cyflog 


Mae staff yn gweithio mewn cynghorau ac ysgolion yn talu’r pris 

am ddegawd o gyni - cyflogau wedi eu rhewi, capiau ar gyflogau a 
thoriadau i gyllid o bron i 5096. Ers 2009, mae eich cyflog wedi gostwng 
2290 mewn termau real, tra bod costau byw wedi parhau i saethu i fyny. 


Mae'n hen bryd i chi gael codiad cyflog digonol. 


Mae UNSAIN wedi gofyn i'ch cyflogwr am godiad 
cyflog o 1096 ac isafswm cyflog llywodraeth 
leol o £10 yr awr. Credwn fod hynny'n deg, 
o ystyried fod angen i gyflogau ddal i fyny i 
wneud iawn am ddegawd o gyni. 


Sr. 
Cymru Wales 


Mae UNSAIN yn galw ar y llywodraeth i Pay Up Now! Mae cynghorau 
ac ysgolion angen arian newydd, i roi terfyn ar y sgandal o gyflogai 
tlodi ac i roi codiad cyflog y mae mawr ei angen i chi. 


Rydym ni'n dweud wrth gyflogwyr NJC bod angen talu cyflog byw go 
iawn o £10 yr awr ar gyfer y golofn gyflog NJC pwynt 1 a chynnydd o 
10% ar bob pwynt cyflog NJC/GLPC arall. 


Mae ymgyrch Pay Up Now! UNSAIN yn galw am gytundeb cyflog teg 
ar gyfer pawb sy'n gweithio mewn cynghorau ac ysgolion. Rydych 
chi'n gweithio o dan bwysau enfawr, felly rhaid i'ch cydbwysedd 
gwaith a bywyd fod yn flaenoriaeth hefyd. Mae ein hawliad cyflog 
hefyd yn galw am ddiwrnod o wyliau blynyddol ychwanegol, lleihad o 
ddwy awr yn yr wythnos waith ac adolygiad cenedlaethol o straen ac 
afiechyd meddwl yn y gweithle. 


Sut allwch chi helpu? 


Gwnewch yn siŵr bod y manylion sydd gennym ar eich cyfer 
yn gywir. Diweddarwch nhw ar my.unison.org.uk neu ffoniwch 
UNSAIN ar 0800 0 857 857. 


Bydd gwefan yr ymgyrch unison.org.uk/LGPay yn cael ei 
diweddaru'n rheolaidd. Cofrestrwch ar gyfer diweddariadau i'r 
ymgyrch, neu fod yn Hyrwyddwr Cyflog 


Os ydych chi'n gweithio i'r cyngor neu ysgol a dim yn aelod o'r 
undeb, ymunwch â ni nawr. 


Ddim yn UNSAIN? 
Ymunwch heddiw yn joinunison.org neu ffoniwch 0800 171 2193 


Argraffwyd a chyhoeddwyd gan UNSAIN, UNISON Centre, 130 Euston Road, Llundain NW1 2AY. 
CU/Awst 2019/25761/4109/UNP 15659. 


Staff working in councils and schools are paying the price for a 
decade of austerity - pay freezes, pay caps and funding cuts of nearly 
50%. Since 2009, your pay has fallen by 22% in real terms, while the 
cost of living has continued to skyrocket. 


You are long overdue a decent pay rise. 


UNISON have asked your employer for a 10% 
pay increase and a minimum local government 
wage of £10 an hour. We think this is fair, 
considering that pay needs to catch up to 
overcome a decade of austerity. 


UNISON 


the public service union 


UNISON is calling on the government to Pay Up Now! Councils and 
schools need new money, to end the scandal of poverty pay and give 
you a long overdue pay rise. 


We are telling NJC employers to pay a real living wage of £10 an hour 
for NJC spinal column point 1 and a 10% increase on all other NJC/ 
GLPC pay points. 


UNISON's Pay Up Now! campaign is about getting a fair pay deal for 
everyone working in councils and schools. You work under immense 
pressure, so your work life balance must be a priority too. Our pay 
claim also calls for an extra day's annual leave, a two hour reduction 
in the working week and a national review of workplace stress and 
mental ill health. 


How can you help? 


e Make sure the contact details we have for you are correct. 
Update them at my.unison.org.uk or call UNISON Direct on 
0800 0 857 857. 


e The campaign webpage unison.org.uk/LGPay will be regularly 
updated. Sign-up for campaign updates, or become a Pay 
Champion 


e |f you work for the council or school and you are not a union 
member, join us now. 


Not in UNISON? 
Join today at joinunison.org or call 0800 171 2193 


Published and printed by UNISON, UNISON Centre, 130 Euston Road, London NW1 2AY. 
CU/August 2019/25761/4109/UNP 15659. 


